) 


CYNGOR  DOSEARTH  GWLEDIG  PENLLYN: 
ADROUDIAD 
Y 

S?arDE0G  IIEDDYGGL 

ar 

GYFLTTR  IEOHYD  Y DOSBARTK 


PENLLYN  RURAL  DISTRICT  COUNCIL: 
Annual  Report 
of  the 

MecLioal  Officer  of  Health 
for  the  year 
1952. 


1 


OYNGOR  losbarth  GWLEDIG  PENLLYN : 

AD  ROD  PI  AD  Y SVYLDQG  MEDDYGOL  AM  Y FLfTYDDYN  1952. 

Mr,  Cadeirydd  a Chynghorwyr. 

Oyngor  Dosbarth  Gwledig  Penllyn. 

Mr,  Oadeirydd,  Foneddigion, 

Cyflwynaf  i chwi  yr  adroddiad  am  y flwyddyn  1952* 

Hoffwn  ddiolch  i'r  Meddyg  17*  F,  Gap  per,  Swyddog  Meddygol  y Sir 
am  weithredu  fel  Swyddog  Meddygol  y Dosbarth  hyd  yr  ymgymerais  a'r  gwaitl 
am  ei  gymorth  caredig. 

Amcangyfrif  y Cofrestydd  Cyffredinol  o'r  boblogaeth  yng 
nghanol  y flwyddyn  oedd  2,811  - cynnydd  o 12  ar  y flwyddyn  flaenorol. 

Nifer  y genedigaethau  Byw~anedig  oedd  43  (5  Yn  fwy  nag  yn  1951) 
a nifer  y marwolae thau  oedd  35  (13  Yn  Hai  nag  yn  1951)* 

Ni  fu  achosion  0 farwolaethau  o'r  Darfodedigaeth  ac  ni  fu 
hysbysiad  am  achos  newydd  o Ddarfodedigaeth  yr  Ysgyfaint  yn  ystod  y 
flwyddyn. 

Ni  fu  un  aonos  0 wenwyno  oddiwrth  fwyd. 

Nifer  yr  achosion  o glefydau  heintus  eraill  a gofnodwyd  oedd 
19  ar  rnwyafrif  o'r  rhai  hyn  yn  Freeh  Gooh, 

Dymunaf  ddiolch  i Mr.  D.J. Jones  yr  Arolygydd  Iechyd  am  ei 
gydweithrediad  i grynhoi 1 r Adroddiad, 


Ydwyd  foneddigion, 

Eich  ufudd  "fas, 

EVAN  RICHARDS. 


Swyddog  Meddygol  y Oyngor  Dosbarth 

1 t 


Digitized  by  the  Internet  Archive 
in  2016  with  funding  from 
Wellcome  Library 


https://archive.org/details/b28871 1 94 


) 


ADRODDIAP  BLYNYDDOL  SWYDDCG  MEDDYGOL  Y OYNGOR  AM  1952. 


CYEFREDINQL. 

Arwynebedd  y Dosbarth:  98,469  o aceri. 

Gwerth  Trethiannol  : £6,418. 

Poblogaeth  (Ffigyrau'r  Cofrestydd 
Oyf fredinol) 

Nifer  y tai  annedd  : 

GENED  IGAETHAU  A MARWOLAETHAU : 

Oyfartaledd  genedigaethau:  l.l6 

Oyfartaledd  marwolaethau  : O.85 


2.811. 

863. 


GENEDIGAETHAU: 


Byw  a Marwanedig:  43 

Bywanedig  : 43 

Marwanedig  : - 

Genedigaethau  yn  ol  mil  0 boblogaeth:  15*30 

Bywanedig:  Gwryw  Benyw  Oyf answm. 

Oyfreithlon:  23  20  43 

Anghyfreithlon:  *-  - -* 


MARWOLAETHAU: 
Gwryw  Benyw 

Cyf answm:-  35  19  lo 

Marwolaethau  yn  ol  mil  dr boblogaeth :- 
Y ffigur  am  1951:“ 

Marwolaethau  plant  dan  flwydd  oed:  Gwryw 
Oyfreithlon:-  1 

Anghyfreithlon:  - 

Marwolaethau  plant  yn  ol  mil  o enedigaetb.au: 
(Y  ffigyrau  am  1951/ 

Marwolaethau  plant  oyfreithlon  yn  ol  mil  0 

enedigaethau 

Marwolaethau  plant  dan  bedair 

wythnos  oed:-  Gwryw 

Oyfreithlon  - 1 

Anghyfreithlon-  - 

Marwolaethau  mamau  (Ynglyn  a 
beichiogi  a geni  plant)  - Dim 

Marwolaethau  o’r  canser:  - 11 

(Yn  ol  mil  o'r  boblogaeth:  - 3*91) 

Marwolaethau  oddiwrth 
Ddarfodedigaeth  - Dim 

2. 


12.45 

17.15 

Benyw 

1 

46.51 

26.34 

Dim. 

Benyw 

1 


Oyfanswm 

2 


Oyfanswm 

2 


(Yn  ol  mil  o*r  boblogaeth  - Dim). 


( 


GWA8ANAETH  IECHYD : 


1.  SYTYDDQGIQN  IECHYD. 

Un  Swyddog  Meddygol 
Un  Arolygydd  Iechyd, 

2.  CYFLEUSTERAU  LABORDY: 

Dwr ' Dadansoddiad  ceraegol  gan  y Dadansoddwr  Oyhoeddus  yng  Nghaer 
Arolygu  bacteriologaidd  gan  Labordy  Iechyd  y Oyhoedd,  Conwy. 

Llaeth:  Prof ion  am  lendid,  ansawdd  cadw  a darfodedigaeth  gan 

Labordy  Iechyd  y Oyhoedd,  Conwy.  (Ni  chodir  unrhyw  dal 
ar  yr  Awdurdod  Lleol  am  y prof ion  hyn  ar  laeth). 

3.  CY  FL EUS  TERAU  AMB I WL ANS : 

hid  oee  gorsaf  ambiwlans  yn  y cylch. 

4.  CLINIGAU  LLESIANT  PLANT: 

Cynhelir  clinig  ddwywaith  y mis  yn  Festri  Capel  yr  Annibynnwyr 
yn  y Bala. 

5.  CLINIGAU  DARPAE  GENI ; 

Cynhelir  clinig  o’r  fath  unwaith  yn  y mis  yn  yr  Aelwyd  yng 
Nghorwen. 

6.  CLINIG  QRTHQPAEDIG: 

Fe’i  cynhelir  ddwywaith  yn  y mis  yn  Festri  Capel  yr  Annibynnwyr 
yn  y Bala. 

7-  CLINIG  DARFODEDIGAETH; 

Bob  bythefnos  yn  yr  Ysbyty  yn  Nolgellau, 

3.  ATALHEINTIO  DIPTHERI A: 

Trefnir  ar  gyfer  atalheintiad  gan  Swyddog  Meddygol  y Sir.  Ceir 
atalheintio  ar  fabanod  a phi ant  yn  yr  Ysgolion  Cynradd  yn  gyson  a 
mynych.  Rhoddir  derbyniad  da  i ' r trefniant  hwn  gan  rieni  yn  y 
Dosbarthiadau  Gwledig. 


9.  YSBYTAI : 

Nid  oes  yr  un  ysbyty  0 fewn  tiriogaeth  y Cyngor  Dosbarth. 


10 . AFIECHYDON  KEINTUS : 

Cyfanswm  yr  Afiechydon  Heintus  (heblaw  Darfodedigaeth)  a wnaed  yn 
hysbys  yn  ystod  y flwyddyn:  - 19 

Y Dwymyn  Goch  - 

Twymyn  y Perfedd  — 

Y Pas  2 

Y Freeh  Goch  l6 

Parlys  llym  - 

LI id  enyrmol  yr  Ysgyfaint  1 


3 


* 


. 


m 


. 


. :■  ■■ 


' 


■ . 


' 

. 


. 


2 ARFOBED I GAETH : 


Achosion  Newydd. 

Q-wryw  Benyw  Cyfanswm. 

Ysgyfeiniol  - - - 

Anysgyf einiol  - 1 1 2 

MARWQL  AB  THAU  0 AGHOS  DARFODEDIGAETHi 

Ysgyfeiniol  - ~ ~ - 

Anysgyfeiniol  - - — — 

DARFODEPIGAETH; 

Achosion  Newydd  o Farwoldeb  yn  ystod  19B2  yn  nhrefn  oedran 
Achosion  Newydd  Marwolaethau. 


Oedran 

Anadlol 

Ananadlol 

Anadlol 

Ananadlol. 

j’Gr.  B. 

| 

n tj 

l ' &:  §7 

. 

0.  B* 

1 

. . 

2 

1 

5 

1 

- . - - - . 

10 

15 

20 

25 

35 

.. 

45 

55 

l 

|65 

!!  75 

'j 

V 

i 

i - . 1 

4. 


. 


1 


AOHOSION  MARWOLAETH: 

1252. 


Darfodedigaeth  yr  Ysgyfaint 

Gwr  y w 

Benyw 

Parlys  llym 

- 

— 

— 

Canser  Ystumog 

- 

- 

1 

Canser  yr  Ysgyfaint 

— 

1 

1 

Canser  y Fron 

— 

— 

1 

" (Safleoedd  eraill) 

— 

5 

2 

Anafau  llestriog  cyfundrefn 
y nerfau 

» . 

1 

Afiechyd  rhydweliau'r  galon 

— 

1 

- 

Gorbwys  gyda  chief yd  y galon 

- 

- 

- 

Clefydau  eraill  y galon 

— 

7 

6 

Clefydau  cychredol  eraill 

- 

1 

- 

Anwyd?irs  t 

— 

*-» 

- 

Llid  yr  Ysgyfaint 

- 

— 

3 

Bronceitus 

— 

1 

— 

Clefydau  eraill  y gyfundrefn 
anadlu 

, , 

Casgliad  ar  yr  ystumog  a’r 
perfeddyn  bach 

, . 

. 1 

Llid  yr  ystumog,  y coluddion 
a'r  dolur  rhydd 

| 

. 

1 . 

Llid  yr  elwlod 

— 

1 

— 

Afiechydon  eraill 

— 

1 

1 

Damweiniau  gan  foduron 

— 

•— 

Pob  dam wain  arall 

— 

— 

— 

HunarJLaddiad 

— 

— 

— 

Camf furfiadau  genedigol 

- 

1 

— 

DEDDF 

CYMORTH 

19 

GvVLADOL  1948. 

16 

Ni  bu  un  achos  0 dan  Adran  47  0 

' r Ddeddf  hon  yn  ystod 

y flwyddyn 

GWASANAETH  PSLYDR  X I'R  OYHOEDD : 

Ymwelodd  y gwsanaeth  hwn  a'r  Bala,  ac  aeth  781  0 bersonau  dan  y Pelydr  X 


Gwryw  Benyw 


Dan  15  oed 

146 

145 

Bros  15  oed 

265 

225 

Cyfanswm 

411 

370 

5 


- -S'  * 


G. 


. 

■ 

- 

- 

‘ 

■ 

■ 


. 

. 

. 

. 


• ■ 

Ta-^Newydd  a godwyd:  - 

1.  Gan  yr  Awdurdod  Lleol  8 

2.  Trwy  ymgais  breifat  4 

3.  Trwy  gyfaddasiad  1 

IT 

Y inae  nifer  o ffermdai  wedi  eu  hailgyflyru1 2 3 4 5 6 7 * 9 10 11 12 n llwyr,  yn  bennaf  o 
dan  Gynlluniau  Ffermio  Mynyddig,  a rhoddwyd  cyflenwad  o ddwr  pibau 
ynddynt , ymolohle  a chloseti;  ond  fe  ganiateir  i orrnod  o dyddynod  ddirywi 
heb  atgyweiriadau  o unrhyw  fath. 

Nid  yw  nifer  y tai  newydd  a godir  yn  ddigon  i ateb  nifer  y tai 
gwrthodedig,  Heblaw  hynny,  y raae  anghyfartaledd  mawr  rhwng  rhenti  isel 
a chostau  adeiladu  uchel. 


Diheintio i 

Nid  oes  unrhyw  fath  o gyfleusterau  ar  gyfer  diheintio  dillad  gwely 
ac  ati,  oddieithr  yn  y tai  lie  y bu  afiechyd;  ac  nid  yw  hyn  yn  ddull 
boddhaol  bob  amser. 


C y f 1 e nwad  au  D wr : 

Yn  ystod  y flwyddyn  codwyd  Oronfa  Ddwr  yn  Glan'rafon  i ddal  dwy  fil 
o alwyni,  a hyderir  y bydd  hyn  yn  ateb  y gofynion  ar  sychin, 

Deddfau  lleol  ynglyn  a Bwydydd  Gian: 

Yn  gynnar  yn  y flwyddyn  rhoddwyd  copi  o Ddeddfau  Lleol  y Oyngor 
ynglyn  a chadw  bwydydd  yn  lan  i bob  siop—fwyd,  a gofynnwyd  i bob  siop 
ddangoe  rhybudd  na  chaniateir  cvm  mewn  siopau. 


Y raae  cyflwr  siopau  bwyd  at  eu  gilydd  yn  foddhaol,  er  nad  yw  rhai 
aelodau  o'r  cyhoedd  yn  talu  sylw  bob  araser  i'r  rhybudd  na  chaniateir 
own  i ddyfod  i mewn  ilr  siopau  hyn. 


Adroddiad  ara  archwiliadau  a wnaed  yn  ystod  y flwyddyn  yn 
diweddu  Rhagfyr  19 5 2 yng  nghylch  Oyngor  Dosbarth  Penllyn 
gan  yr  Arolygydd  Iechyd,  Mr.  D.J. Jones. 


1.  Tai  Annedd 

2.  Tramgwyddiadau 

3.  Gorlenwi  mewn  tai 

4.  Annedd-dai  symudol,  Pebyll,  Faniau 
(Gwersyll  ddidrwydded  yng  Nglanllyn) 

5.  Adeiladau  a ohwmpasoedd  heintus 

6.  Diheintio  yn  achos  Afiechydon  Heintus 

7.  Poptai 

0.  Siopau  Hufen  la, 

9.  Siopau  Pysgod  Ffrio 

10.  Llaethdai 

11.  Siopau  Gig 

12.  Siopau  Bara 

(Gwerthir  bara  yn  y siopau  groser)  (■ 


283 

163 

2 

4 

Dim 

3 , 

12  (Un  popty  yn  y Dosbart 

3 . 

uirn(Nid  oes  un  yn  y Dosba 
12 

24  (bwy  siop  eig) 

25 


■ 


■ 


13  . Lladd-dai  Hid  oes  un  yn  y dosbarth. 

14*Enghreiff tiau  o fwyd  a gondemniwyd  -17enghraifft. 

15  .Deddf  Siopau,  Deddf  Iechyd  a 

Chyfleusterau  Ymolchi  25 

l6.Samplau  llaeth:  Yegolion  - 20,  Lleoedd  eraill:  2. 

17*  Samplau  Dwr:  47  get11  ^wyaf  ynglyn  a ohyflenwad  dwr  ar  ffermyddd. 

Archwilir  oyflenwad.au'  r Oyngor  yn  rheolaidd.  Oysylltwyd  deg  0 dai 
o’r  newydd  a chyflenwad  dwr. 

l8.Archwilio  Ysgolion:  cyflwr  Ymolchfeydd  a chloseti;-  24. 

19«  Anf on  rhybuddion  anffurf iol';'~  J2 , 

20#Rhyduddion  ystadud:-  1 (Deddf  Tai  193&,  Adr.9) 

21. Atal  Traragwyddiadau: - J2 

22. Atal  gorlenwi  rnewn  tai:-  Dim, 


DEDDF  FFATRIOEDD  1917. 

Ffatrioedd  le  y gweithredir  Adran  7 o’r  Ddedd  gan  yr  Awdurdod  Lleol 

lifer  ar  y Gofrestr  4 

Archwiliad.au  4 

Rhybuddion  ysgrifenedig  - Dim 
Deiliaid  a erlynwyd  - Neb. 


Oyfieithwyd  iTr  Oymraeg  gan  y 
Parch  Euros  Bowen, ^M. A, 


.. 

■ 

: 


■ 


‘ 

D'lJB 

. 


■ 


